50 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


50 NDFP 


Isinusulong ng NDEP ang 
pangangalaga sa kalikasan sa 
pamamagitan ng programa nito 
sa pagtataguyod sa sustenableng 
ekonomiya, siyentipikong 
pananaliksik at pangangalaga sa 
yamang likas ng bansa. 


Nasa atin ang panahon 
Buklod 


G 

Nais kong makipaglaro sa alon 

CM7 G 

At sa saliw ng hangin ay sumayaw 
C Bm7 

Nais kong makatalik ang rilag ng 
kalikasan 

CAmD 

Ngunit mananatili bang pangarap na 
lamang. 

G 

Mga dagot at ilog ay may lason at 
dugo 

CM7 G 

Kailan kaya ito mahihinto 

C BM7 

Isang araw bawat tuwa ay papanaw 
Am7 D 

Mga bata'y masasadlak sa hirap ng 
buhay. 


Am G FM7 

Halinang likhain, itayo ang bukas 

Am C7 FM7 

Para sa ating mga anak 

Am G FM7 

Ipaghanda sila ng daigdig na sagana 
Am G Am 

Nasa atin ang panahon. 

G FM7 

O, itayo ang bukas 

Am G FM7 

Para sa ating mga anak 

Am G FM7 

Ipaghanda sila ng daigdig na sagana 
Am G Am G FM7 

Nasa atin ang panahon, nasa atin ang 
lakas. 


